WikipediA 

Suuf 


Suuf si, mooy netteelu âdduna bi gên a jege jant bi, moom nag 
man nan koo woowee "Suuf si" walla "Âdduna bi", walla 
"Âddunaay Suuf' walla "Âdduna ju Baxa". 

Suuf si nag bari na ay mindeef yu fi dèkk, nit ci la bokk, ci li nu 
xam fii rekk la ag dund am. eig xayma, boroom-xam-xam yi nee 
nan, Âddunaay Suuf, mi ngi sosu am na 4,57 miliyaari at, te ag 
dund mi ngi juddu ei kawam ei diirub benn miliyaar eiy at. Moom 
nag jawwam soppikuna ei anam bu waral wèrlaayam doon guy 
dundeef man a juddoo. 

Kaw Suuf gu biti gi nag dafa séddatleku ei ay doj yu dègèr yu 
bari, di yèngu ei lu bari ei kawam ba leegi mat na miliyorji at. 

Daanaka 70% ei kaw Suuf si ay mbâmbulaani ndoxu xorom a ko 
muur, li ei des di ay gox aki dun. Ndox mu yollaakon mi nu 
jâppee ne mooy yor dund, ei ni nu ko xamee, Suuf si rekk mooy âdduna bi nu gisagum bu ko am 
ei kawam. Ci biir Suuf si nag la fa na ne mooy: magma bi, ab saalub biti bu yollaakon biy jur toolu 
bijjaakon bi, ak saalub biir bi nga xam ne wen la. 

Suuf si day am ay digaale ag yeneen mbir yi ne ei kaw jawwu ji. 

Diir bi Suuf si di def ngi man a def ab wèr bu daj ei jant mooy 365,26 bés (bés di 24 waxtu) 

Taariixam 



Boroom-xam-xam yi âgg nan ei man a xam yenn xibaar yi ei dembi Suuf si. Suuf si ak yeneen 
âddunaay nosteg jant bi noo ngi juddu am na booba ak léegi 4,57 miliyaar eiy at, doore ciw niirub 
jant(nébuleuse solaire), di ab donjub pènd ak gil(gaz) gu bâyyeekoo ei juddug jant bi. Ci ndoorteel 
gi muy ruy, wâllu Suuf si féete woon biti tambalee sedd, dem ba doon ab donj bu dègèr bi ndox 
tambalee dajaloo ei jawwam. Yâggul dara weer wi dal di eiy tegu, boroom-xam-xam yi, ei lu wôor 
jâpp nan ne mi ngi juddoo eib mbèkkante ei diggante Suuf si ak benn mbir bu réyaam matoon 
10% gu Suuf si. Benn xaaj bi des ei Suuf si(yokk réyaayam), beneen bi nekk weer wi, dend ak 
moom. 


Ci « https://wo.wikipedia.org/w/index.php?title=Suuf&oldid=98454 » lan ko jèle 


Coppite bu mujj bu xét wii 12 Mee 2016 ei 15:37. 

Jâppandig èmbéef lee ngi sukkadiku ei ereative eommons Attribution- Séddoo ei genn anam gi; Man nanoo 
sukkadiku itam ei yeneen anam. Xoolal anami jèfandiku gi ngir yeneeni leeral. 





















